UMUHIMU WA 
KUWAADIBISHA 
WATOTO 


Mlee mtoto katika njia impasayo, 
Naye hataiacha, hata atakapokuwa mzee. 
Mithali 22:6 


KWA WAZAZI 


Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, Uzao wa 
tumbo ni thawabu yake. Zaburi 127:3 


Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia 
mwanawe, lakini yeye ampendaye humrudi 
mapema. Mithali 13:24 

Katika kumcha Bwana kuna tumaini thabiti, 

na watoto wake watakuwa na kimbilio. 

Mithali 14:26 

Mrudi mwanao maadamu kuna tumaini, Wala 
nafsi yako isiachilie kwa kilio chake. 

Mithali 19:18 

Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto; 
lakini fimbo ya adhabu itaupeleka mbali naye. 
Mithali 22:15 

Usimnyime mtoto mapigo, maana ukimpiga kwa 
fimbo hatakufa. Utampiga kwa fimbo, na 
kumwokoa nafsi yake na kuzimu. Mithali 23:13-14 
Fimbo na maonyo hutia hekima; Bali mtoto 
aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Mithali 29:15 
Mrudi mwanao, naye atakustarehesha; naam, 
ataifurahisha nafsi yako. Mithali 29:17 


Na watoto wako wote watafundishwa na BWANA; 
na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. 
Isaya 54:13 


KWA WATOTO 


Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako 
zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo 
na Bwana, Mungu wako. Kutoka 20:12 


Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana; 
wala msichoke na kurudiwa kwake. Kwa maana 
Bwana ampendaye humrudi; kama vile baba 
mwana anayependezwa naye. Mithali 3:11-12 


Methali za Sulemani. Mwana mwenye hekima 
humfurahisha babaye; Bali mwana mpumbavu 
ni mzigo wa mamaye. Mithali 10:1 


Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau 
mama yako anapokuwa mzee. Mithali 23:22 


Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, 
maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na 
mama yako; ambayo ndiyo amri ya kwanza 
yenye ahadi; Upate heri, ukae siku nyingi katika 
dunia. Waefeso 6:1-3 


Mheshimu baba yako kwa moyo wako wote, 
wala usisahau huzuni ya mama yako. Kumbuka 
wewe ulizaliwa nao; na unawezaje kuwalipa 
waliyokufanyia? Mhubiri 7:27-28 


Ikiwa tutawaadhibu watoto wetu, watalia sasa 
lakini watafurahia siku zijazo. Ikiwa 
hatutawaadhibu watoto wetu, watafurahia sasa 
lakini watalia wakati ujao. 


Watoto ni mustakabali wa nchi yetu. 
Lakini iwapo watazeeka bila nidhamu, nini 
itakuwa mustakabali wa nchi yetu? 


Tabia zote mbaya za mtu mzima ni zile ambazo 
hazikusahihishwa au kuadhibiwa alipokuwa 
mtoto tu. Tunapaswa kulea watoto 
wanaomcha Mungu. 


Nilichukua kipande cha udongo hai 

Na kwa upole akaiunda siku baada ya siku 
Nilikuja tena wakati miaka ilipita 

Ni mwanaume niliyemtazama 

Yeye bado kwamba kuvutia mapema walivaa 
Na sikuweza kumbadilisha tena 


